
III. Winnipeg, Man. Nr. 8. 


GILDI GAMLATESTAMENTISINS. 

(Athugasemdir við “Aldamót,” 1893.) 

Frarnh. 

Á bls. 42 og' 43 fer séra Friðrik að útslcýra (hima drottins. 
Hann segir : “Milda og Itlessaða drottins höndin, sem heldur um 
stjórnvöl sögunnar, vann það Jcœrleikans verlc, að útrýma gjörspilt- 
um þjóðflokkum til þess, að meðvitundin og trúin á sannan guð 
fengi griðastað á jörðunni.” 0g seinna, á bls. 43, segir liann: 
“Fyrir það, að Gyðingar háðu þessa bardaga, bii'tist. kristindómur- 
inn í sögu mannkynsins.” 

Og séra Friðrik dirfist að kalla annað eins og þetta kærleiks- 
verk, að afmá héiian þjóðflokk af jörðunni! Var það kærleiksverk 
við þjóðflokkinn sjálfan, sem afmáðnr var ? Ef að ég t. d. réðist á 
séra Fr., tæki hann fyrst og lúberði hann, svo blóðið iagaði um hann 
allan, dræpi fyrir augum hans konu hans og börn og lolcsins iífiéti 
hann sjálfan með kvölum og hörmungum, hver mundi viija kalla 
slíict kærleiksverk við séra Fr. Mundi hann sjálfur eða lconan hans 
eða börnin lcalla það lcærleiksverk ? Mundi nolckur maður finnast, 
sem elcki slcammaðist sín fyrir að kalla slílct kærleiksverk ? Nei, 
það væri ómögulegt annað en kalla slílct örgustu mannvonslcu og 
fantaskap, liver sem það gerði. Þetta er alveg sams lconardæmi og 
hitt, að drepa og eyða þjóðum Gyðingalands. Ætli að konurnar 
þunguðu, scm ristar voru á lcviðinn, hafi kallað það kærleilcsverk ? 
eða börnin, sem hermennirnir lientu á milli sín á spjótsoddunum ? 





114 — 


Að kalla þetta kærleiksverk segi ég, að sé að svívirða réttlæti og 
kærleika, svívirða allar góðar og göfugar hugmvndir. En prest- 
arnir blessaðir reyna, að líkindum, að snúa sig út úr þessu með sín- 
um vanalegu vöflum og sjónhverfingum. Mér skyldi ekki koma 4 
óvart, þótt þeir segðu að það yrði að skoða þetta ððruvísi, það yrði 
að skoða þetta með tilliti til þeirra, sem hefðu gott af því. Það 
yrði að líta til hinna óbornu kynkvisla jarðarinnar, þær hefðu haft 
svo mikla blessun af þessu verki, að það liefði, hvað þær snerti, 
verið sannai'legt, guðdómlegt, heilagt, blessunarríkt kærleiksverk!!! 
En fyrst og fremst er það nú hlutur, sem menn greinir 4 um, það 
er alveg ósannað ; og svo er hitt, að verkið var alla daga fanta og 
fúlmenna verk, hvað sem afleiðingar þess urðu. í hæsta lagi hefði 
mátt segja, að þarna hefði verið framið grimdarverk í góðum til- 
gangi. — En vér skulum taka annað e.nn Ijósara dæmi. 

Vér vitum það, að Tyrkir hafa nýlega unnið grimdarverk í 
Armeníu 4 kristnum þegnum sínum. Væri það nú rétt af liinum 
siðuðu þjóðum, að ganga allar í bandalag og fara eins með Tyrki, 
eins og Gyðingar fóru með Cananaansbúa, doyða þá, karla konur og 
börn og láta engann lifandi undan komast ? Mundi nú nokkur 
góður maður vilja eiga farsæld sína þessu verki að þakka ? Meðal 
hinna mörgu millíóna Tyrkja hljóta að vera góðir menn innanum, 
saklausir menn og konur og börn, eins og voru hjá Canaansmönnum. 
Þeir sem vilja byggja velferð sína á öðru eins níðingsvcrki og þessu, 
— þeir geta ekki verið góðir menn. Þeir sem stæra sig af því, að 
farsæld þeirra sé bygð á öðru eins verki, þeir sem Iofa guð fyrir það, 
að hann hafi gert þetta fyrir þá sjálfa, — fyrir þeim mönnum getum 
vér ekki borið virðing, og ekki kallað góða menn, hvort sem þeir 
eru kristnir eða eklci. Þeir eru trúaðir, vér vitum það vel, en oss 
hryllir við kærleikshugmynd þeirra. 

En nú segir séra Fr., að guð hafi unnið þetta kærleiksverk af 
því, að þjóðir þessar “vildu banna hinni útvöldu þjóð drottins að 
verða öllum þjóðum heimsins til blessunar.” Það er dirfska, sem 
fáir aðrir en klerkar þora að beita, að slá öðru eins fram án nokk- 
urrar hinnar minstu sönnunar. Hvaða sannanir hefir séra Fr. fyrir 
því, að Canaansbúar vildu banna Gyðingum að verða öllum heimin- 
um til blessunar ? Ef að Gyðingar hefðu setið fyrir í Canaanslandi 
og Canaansbúar komið að og ráðist á þá með báli og brandi og drep- 
ið þá alla, þá hefðu klerkar snúið blaðinu vic og sagt, að Canaans- 
menn hefðu unnið níðingsverk á Gyðingum. Canaansbúar sátu fyr- 
ir í landinu, það var eign þeirra. Þess er hvergi getið, að þeir hafi 



— 115 — 


verið neinir ófriðarseggir; þeir voi-u eflaust eins friðsamir og góðir 
menn og Gyðingar, að minsta kosti minni vígamenn Þcir skittu 
súr ekkert af Gyðingum, og lögðu engar hindranir í veg þeirra. En 
Gyðingar komu og réðust á þá og létu sér ekki nægja, að ræna þíi 
öllum eignum þeirra, gripum þcirra öllum og löndum, heldur strá- 
drápu þeir þá niður og það oft með hryllilegum og viðbjóðslegum 
kvölum. 

Þar sem þetta og annað eins er talið kærleiksvcrk, þar sem 
guð er lofaður fyrir þetta í kærleikans nafni, þar er siðfcrðishug- 
myndin ekki á háu stigi, og engin furða þótt þar sé köld undiraldan. 

Svo segir hann ennfremur: “Fyrir það að Gyðingar háðu 
þessa bardaga, birtist kristindómurinn í sögu mannkynsins.” lláða- 
lítinn telur séra Fr. spekinnar og réttlætisins guð, að hann skyldi 
ekki þekkja nein önnur ráð til þess, að koma fram kærleiksverki 
sínu í heiminum, en þau, að drepa og myrða heila þjóð. Þetta segj- 
um vér unitarar, að sé að svívirða guð, og teljum oss skylt að andæfa 
slíkum ásökunum. Vér hefðum álitið það miklu veglegra og guði 
samboðnara, ef hann hefði breytt anda og hugarfari þjóðanna og lát- 
ið þær verða með hverjum deginum, hvcrri öldinni mildari, friðsam- 
ari og kærleiksmeiri. Það er einhvern vegin svo vandi - æðalegt, að 
láta fylling kærleikans neyðast til þess, að myrða heila þjóð, til þess 
að geta komið fram einhverri góðri hugmynd. 

Þá segir séra Fr. enn á bls. 43 (hún er bágborin, þessi blaðsíða, 
ég get ekki annað sagt): “Hefði afguðadýrkunin unnið sigur yflr 
Jehóvadýrkuninni, mundu þcir, sem nú standa fremstir í heiminum 
og bera alla mannkynssöguna á herðum sér, standa álíka hátt og 
hinar allra aumustu heiðingjaþjóðir.” Með hvaða rétti getur séra 
Fr. sagt þetta ? Er hann virkilega svo ófróður í sögu mannkynsins? 
ITvaða kristindóm þektu Grikkir hinir fornu ? Og þó stóðu þeir 
langtum fremri Gyðingum að listum og öllum vísindum, langtum 
fremri þeim að öllu siðgæði. Þeir voru langtum fremri Gyðingum 
að allri mannúð. Er það kristindómurinn, sem hefir fleygt Japans- 
búum áfram cins og nú er raun á orðin. Voru það kristnar hug- 
myndir sem réðu sjálfstjórnarskipun íslendinga hinna fornu ? Séra 
Fr. tekur svo djúpt í árinni, að hann segir, að þeir sem nú eru fremst- 
ir í heiminum, mundu vera sem hinar aumustu heiðingjaþjóðir; 
hinir ættu þá að vera þar einhverstaðar langt fyrir neðan, sjálfsagt 
vera orðnir að dýram. Þetta er öfugur Darwinismus. —- Það lítur 
út fyrir, að séra Fr. hafl aldrei heyrt getið um aryanska þjóðflokkinn 



— 116 


Það er aryanska blóðið, aryanski heilinn, sem gjört liefir heiminnað 
því, scm hann er, en það á ekkert skylt við Gyðinga. 

ÞA segir söra Fr. á sömu bls., að “gegnum alt nýjatestamentið 
andi til vor hið sama guðdómlega róttlæti, heilagleiki og kærleiki, 
som einkenni alla opinberunarsögu gamlatestamentisins.” Þetta er 
að því leyti rétt, að nýjatestamentið er framliald aí' hinugamia, bygt 
á því og óaðskiijanlegt frá því. Það er að því leyti rett, að þeii-, 
sem rituðu nýjatestamentið, voru Gyðingar með Gyðingatrú og 
Gyðingahugmyndum. Þess vegna iiggur til grundvallar fyrir nýja 
testamentinu hinn sami, grinnni, gyðinglegi andi, nokkuð þýðari og 
mildari, en þó á sumum stöðum ákaflega heiftugur. Sem dærni upp 
á þennan kærleiksanda, sem séra Fr. iinst svo mikið til um, skal ég 
taka að eins eitt atriði, þótt ótalmargt fleira mætti til tína : “Farið 
frá mér bölvaðir í þann eilífa eld sem búinn er djöflinum og lians ár- 
urn.” Ekki einusinni nokkurstaðar í gamlatestamentinu er tekið 
svona djúpt í áriuni. Hvar í gamlatestamentinu er getið um svo 
mikla heií't og ósvegjanlcga grimd, að meun eða guðir vilji ekki 
láta sér nægja, að kvelja óvini sína tímanlegum kvölum sem ein- 
hverntíma enda, en heimti handa þeim endalausar, eilífar vítiskval- 
ir ? Hvar í heiminum er sú þjóð, sem hafl hugsað sér aðra eins 
hegning og þessa ? Gyðingar og hinar kristnu þjóðir eru þær einu 
þjóðir í heiminum sem hafa haft þessar hugmyndir. Helvítiskvalir 
lieiðnu þjóðanna áttu æflnlega að enda einhverntíma: hér eru þær 
eilííar óendanlegar um allan heims aldur. Ég vil taka það fram 
hér, að ég trúi því ekki, að jafn elskulegur maður og Kristur, hafl 
sagt þetta, þótt hann væri Gyðingur og alinn upp í gyðingatrú og 
við gyðinglegar hugmyndir. Eg segi, að postularnir hafi logið 
þessu upp á hann. Og guðdómlegan lcærleika get ég- ekki kallað 
þetta, því fer fjærri. 

Svo segir séra Fr. “að mildin og miskunsemin sé á liærra stigi 
í sögu ísraelsmanna, en nokkurstaðar ella hjá heiðingjaþjóðunum.” 
Að scgja annað eins og þetta er lítt fyrirgefanlcg ósvífni,—að segja 
þetta þvert ofan í öll liryðjuverk ísraelsmanna, slátrun þeirra á 
börnum og brjóstmylkingum, dæmi þeirra Jehú og Davíðs, fórnfær- 
ingarkenning kyrkjunnar, sem klerkar segjast hafa úr ritningunni, 
og ótal fieira. Veit ekki séra Fr., að til eru trúbrögð mörg hundruð 
árum eldri, en kristnu trúbrögðin, þar sem rnildi og miskunsemier á 
miklu hærra stigi, en bæði hjá Gyðingum og kristnum, þar sem 
glæpir eru færri, þar sem það meira að segja cr talið grimt verk, að 
deyða dýrin, nama neyðarvörn sé ? Það cr hjá Buddhatrúarmönn- 



— 117 — 


um. Það er siðferðislega rangt, að umhverfa þanriig sögulegum 
sannindum. Það dugar í brftð við þá, sem lítið eða ekkert vita, en 
tímarnir eru aðrir nú en áðnr fyrri, svo að það gengur ckki lengi. 
Það er ckki eins Jctt að teyma menn á. eyrunum nfina, eins og Aður 
fyrri, ncma þíi allra vesælustu sauðina. 

Svo segir höf. á bls. 44 : “Ekkert einasta af boðum drottins 
skildu þeir svo, sem gæfi þnð þcim lieimild til að sýna öðrum hefni- 
girni og grimd, heldur þvert íi móti.” Til þess að hrekja þetta og 
sýna, að það sé ckki natt, mætti fylla Dagsbrún í heilt úr að minsta 
kosti. Eg ætla að eins að taka eitt dæmi. Guðsmaðurinn Mcises 
hafði reiðst við Amalekíta einhverntíma, þegar Jósúa var búinn að 
tella þú mcð sverðseggjum. Sagði þá drottinn við Móses (2. Mós., 
17., 14.): “Eita þú þetta í bókina til minnis og minn Jósúa á, að 
ég vilji sannarlcga afmá minningu Amalekíta af jarðríki.” Þá reisti 
IMóses hcrmerki og sagði: “drottinn vill halda ófrið við Amalekíta 
um aldur og æfi.” Svo aftur seinna (í 5. SIós. 25., 17.—1!'.) minnir 
Móscs þá aftur á þetta• og endurnýjar drottins boðið, “að þeir skuli 
mcð öllu afmá Amalekíta af jarðarhnettinum,” og leggur ríkt á við 
þá “að gleyma því ckki.” Og enn 400 árum scinna, cða þar urn, 
kemur guðsmaðurinn Samúel til Sáls fullur andagiftar og segir: 

“Svo segir drottinn allsherjar-T.cgg þú nú af stað í orustu 

við Amalek og cyð öllu, sem lronum tilheyrir og þú skalt ekki hlífa 
honum, og drep þú svo mann scm lonu, svo barn scm brjóstmylliiitj, 
svo uxa scm sauð, svo AtfaJda sem asna.“ 

Þarna er nú citt drottins boðið ; drottinn guð talar þarna sjálf- 
ur, og það cr beinlínis tekið fr'am, að það sé í beíndarskyni. Sál 
gcgnir þessu boði og fer á móti Amalekítum og strádrepur þá niður. 
Hvar slendur nú séra Fr iðrik uppi, cr hann scgir, að ekkert einasta 
af boðum drottiris hafi Gyðingar skilið svo, sem gæfi þaðþeim heim- 
ild til að sýna öðrum hefnigirni og grimd? En ótulmiirg samskon- 
ar dæml mætti koma með úr gamlatestamentinu, ef rúmið leyfði. 

Það er annars hreinasta frirða, að prestum skuli enn haldast 
uppi að prédika það fyrir mönnum, að öll þessi viðbjóðslegu hryðju- 
vcrk, sem biblían segir frá, liaíi verið nnnin að boði guðs — að þau 
séu nokkurskonar spegill af gucdómlegum kærleika og rétt’æti ! 
Eigum vér að taka oss þessa mildi til fyrirmyndar og likja cftir 
lienni ? Eða er það meiningin, að sýiia oss guð svo vondan og 
grimman, að oss skuli hrylla vjð honum ? 


Framhald næst, 



— 118 


ÆTTARTALA ICRISTS. 


Sem sýnishorn af guðdómlcgum innblæstri nýjatestamentisins, 
sotjum vér hér ættartölu Jesú Ivrists, eftirþeim Mattheusiog Lúkasi, 
og er hún talin upp til Daviðs : 


MATTIIEUS: 

1. Jósep. 

2. Jakob. 

3. Mattan. 

4. Eleasar. 

5. Eliúð. 

6. Akeim. 

7. Sadók. 

8. Asór. 

9. Eliakeim. 

10. Abiúd. 

11. Sóróbabel. 

12. Salatiel. 

13. Jekónias. 

14. Jósías 

15. Amon. 

10. Manasses. 

17. Esekias. 

18. Akas. 

19. Jóatam. 

20. Ósias. 

21. Jóram. 

22. Jósafát. 

23. Asa. 

21. Abía. 

25. Eóbóam. 

26. Salómon. 

27. Uiivíð. 


LÚKAS: 

1. Jósep. 

2. Eli. 

3. Mattat. 

4. Levi. 

5. Melki. 

0. Janna. 

7. Jósep. 

8. Matatias. 

9. Amos. 

10. Naúm. 

11. Esli. 

12. Naggai. 

13. Maats. 

14. Matatias. 

15. Simei. 

16. Jóep. 

17. Júda. 

18. Jóhanna. 
-19. Hrcsa. 

20. Sóróbabel. 

21. Salatiel. 

22. Neri. 

23. Melki. 

24. Addi. 

25. Kósam. 

26. Elmódam. 

27. Er. 

28. Jóse. 

29. Elieser. 

30. Jórim. 

31. Mattat. 

32. Levi. 

33. Simeon. 

34. Júda. 

35 Jósep. 

36. Jónan. 

37. Eliakim. 

38. Melea. 

39. Mainan. 

40. Mattata. 

41. Natan. 

42. Ðavlð, 


Hvað sýna nú ættartölur þessar ? 
Fyrst og fremst sýna þær það, að 
báðir þessir menn, Mattheus og Lúk- 
as, hafa talíð Jesú Krist Jósepsson. 
Eða hvað átti þeim að ganga til þess, 
að rekja ætt Jesú Krists í gegnum 
Jósep, ef að þeir liefðu trúað því, að 
guð liefði átt hann með Maríu ? Jós- 
ep hefði þá ómögulega gctað átt þar 
nokkurn hlut að máli, en svo var líka 
annað, sem kom þcim til þess, og það 
voru spádómarnir gömlu. Þessi 
frelsari, scm Gyðingar áttu von á, 
átti, að sögn spámannanna, að vcra 
kominn af Davíð. Nú var ómögu- 
legt að koma því saman, að Kristur 
þcssi væri af Davíð kominn, ef að 
guð hefði átt liann þcgar heilagur 
andi “ylirskygði Maríu.” Það varð 
því einhvernvegin að basla upp á 
söguna. Ómögulega mátti gera spá- 
mennina að ósannindamönnum. Þeir 
höfðu sagt þetta, að Kristur ætti að 
vera af Davíðs ættlegg. Þegar því 
að guðspjallamennirnir voru að sanna 
að hann væri af Davíðs ættlegg, þá 
urðu þeir að sleppa hugmyndinni um 
það, að hann væri guðs sonur. Nú 
fara þeir innblásnir af andanum að 
setja upp töfiuna, en þá sést það, að 
hvorugur hefir vitað af öðrum, því 
að annars hefði þeim borið saman. 
Þá kemur það, að hver postulanna 
iýsir annan ósannindamann, 



— 119 — 


Mattheus segir að Jósep sé Jakobsson, en Lúkas neitar því, og 
kallar hann Elison. Mattheus hcldur áfram og segir, að afl Krists 
hafl heitið Mattan, en Lúkas segir að hann hafl heitið Mattat. For- 
faðir Krists í 4. lið segir Matth. að hafi Eiúð lieitið; það segir Lúkas 
helbera vitleysu, og segir að liann hafi heitið Lcvi. Og svo úr því 
kemur þeim ekki saman um eitt einasta nafn, alt upp að Davið, nema 
þá tvo að eins, Sóróbabel og Salatiel. 

En svo er annað. Mattheus teiur 10 liði frá Kristi til Sóróbab- 
els ; en Lúkas lýsir það ósannindi, og telur það 19 liði. En svo þcg- 
ar Salatiel sleppir, þá kemur þeim úr því ekki saman um eitt ein- 
asta nafn. Annar segir að faðir Salatiels sé Jckónias, en hinn segir 
að hann hafl Neri hcitið. Þá segir Mattheus, að Kristur sé kominn 
af Salómon syni Davíðs, en Lúkas þvertekur fyrir það, og segir að 
hann sc kominn af Natan syni Davíðs. Og svo kemur þeim heldur 
ckki saman uin það, er Mattheus segir að eins 26 liði frá Kristi til 
Davíðs, en Lúkas telur þá 41. 

Svo halda þeir báðir áfram upp til Abrahams. Þar hafa þeir 
báðir Iiaft fyrir sér cinhverja gamla ættartöiu, því að þeim ber þar 
saman. Þar hættir Mattheus, en Lúkas vill sýna, að hann sé þó 
meiri ættfræðingur, og hcldur áfram ættartölunni frá Abraham og 
upp til guðs. Og þar kemur liann fyrst innblæstrinum að ! 

Þegar vér nú þarna höfum fyrir oss ættartölu Krists í beinan 
kaiilegg mann upp af manni, þá getum vér gert fljóta ágiskun um 
aidur mannkynsins á jörðunni. Það heflr lika stundum vcrið gjört, 
en þá hafa guðfræðingarnir oftast liækkað reikninginn, og farið þá 
eftir tröllaætt forfeðranna gömlu, sem ritningin scgir að hatt orðið 
þetta 500—900 ára og þar yflr. Alt fyrir það geta þeir ekki koinið 
aldri mannkynsins yflr 6000 ár frá okkar tíina. — En cf að vér teld- 
um nú skaplegan aldur manna, og færum eftir ættartölu Lúkasar og 
gættuin þess, að Davíð konungur lifði um 1050 f. K., en frá Kristi 
til Davíðs voru 42 ættliðir á rúmum 1000 ára tíma; og frá Davíð til 
Adanis eru þá ekki nema öo liðir, og æijti það að vera tæpur 1000 
ára tími. Eftir þessu ætti mannkynið á Krists döguin að vera tæpra 
2000 ára. En hvílík hlægileg vitleysa er ekki annað eins ! ! 

Það er ílj jtsöð, að öll þessi ættfæring cr bull og endileysa. Það 
er auðséð, að þeir hafa haft sinn sögukarlinn hvor. líaf'a þeir svo 
skrumað í þá einhverri ættartölu rétt út í bláinn, þvi að þeir liafa 
verið vissir um, að postulatctrin vissu ckkert, livað þeir voru mcð 
að fara, og að þeiin var óhætt að segja þeim livað sem var, — bara 
að þeir byrjuðu á Kristi og kæmust svo einhvern vegin upp til Da- 



— 120 — 


víðs. Og þcii' liaía ekki verið lítið hröðugir þessir sögukariar, er 
þeir voru að rekja ættirnar fyrir hinum heilögu, innblSsnu guð- 
spjallamönnnm. 

Þegar nú þriðji maður fer að icsa þessar ættartölur, hvernig í 
ósköpunum getur hann þá farið að koma þeim saman ? Það er ó- 
mögulegt, — alveg ómögulcgt. Hvernig gctur .Tóscp t. d. verið 
sonur Jakobs og lika sonur Eli ? Það væri gott ef kIerkar vildu út- 
skýi'ci það. Eða hvernig gctur Kristur vcrið kominn í bcinan karl- 
legg af tveim sonum Davíðs, af þeim báðum Salómon og Natan ? 
Eða hvernig getur Mattheus sagt það satt, að í bcinan karllcgg frft 
Kristi til Daviðs séu 26 liðir, ef að Lúkas stgir það satt, að það scu 
41 liðir ? Annarhvor vcrður að skrökva, ef ekki báðir. 

Maður getur eiginlcga sagt, að það sé að eins eitt, sem þcim 
komi saman um, en það skrítna við það er, að það er cinmitt öfugt 
við það, sem klcrkar haía cftir þcim, svo að annaðhvort hlýtur að 
vera, að klcrkarnir fara með ósatt, cða þá gaiðspjallamenniruir. 
Ivierkarsegjasem sé, að alt nýjatcstamcntið kcnni að Kristur sé guðs 
son, en — þcir báðir, Jlattlieus og Lúkas, cru samdóma um það, að 
tetja ætt hans í gcgnum Jósep. Lúkas vill augsýnilega synda milli 
skers og bárn, því hann hefir guðdómlegan getnað í bakhöndinni og 
scgir því að eins, að Jósep hafi vcrið hahiinn faðir Krists. Matthias 
fer f'ínt I það, og nefnir Jósep mann Maríu. Hafi því Jósep ekki átt 
liann, þá hcflr hann ekki verið hjðnabandsbarn. 

Þegar menn nú líta á allar þessar mótsagnir, sem eru svo ber- 
sýnilegar og stórkostlegar, að það er augsýnilegt rugl og skrök, þá 
er það hreinasta furða, að nokkur heilvita maður skuliiáta ieiðasttil 
að trúá slíku scm guðdómlegum innblæstri. Mega nú ekki klerkar 
standa blóðrauðir og s'kammast sín fyrir þá voðalegu ósvifni, að 
segja þetta guðdómlegan sannleika, þegar einn guðspjaliamaðurinn 
ber ofan í annan ? Hvernig geta þeir litið framan í æriega sann- 
leikselskandi menn, með þessi ósannindi á samviskunni ? Hvernig 
geta þeir komið fram sem kennarar I siðgæði ? Og það sem meira 
er — hvernig geta þeir feður og mæður, sem farið er að gruna um 
þctta, livernig geta þeir falið þcssum mönnum börnin sín ? Setjum 
nú svo, að klerkar skirðust ekki við því—menn gjöra svo margt til 
þess að geta haft atvinnu og eitthvað að borða — cn hvílikar brjóst- 
umkennanlegar dauðans rolur cru þeir, sem láta þá teyma sig og fá 
þeim börnin sín til þess, að fræða þau í þes um “guðdómlegu sann- 
indum,” til að vefja þau í neti því, sem fjötrar anda þeirra, hindrar 
siðgæðisþroskun þeirra og kyrkir sannlciksást þeirra, 



— 121 — 


RITYISSA BIBLlUNNAR. 

B’.ftir C. S£. Wnite. 

Niðuila". 

Þá oru vitnin ieidcl fram og prófuð, citt og eitt í scnn, og verð- 
ur niðurstaðan sú, að þeir Basilides, Celsus og Papias lifðu á annari 
öld og er þeim vísað frá sem iiinum fyrri. Enn fremur kemui' það 
nú í ijós, að hvorki Apolloníus eða Josephus hafa í nokkru riti sínu 
drepið hið minsta á eina cinustu bók nýjatesta.nentisins, og ekki hafa 
þeir tekið upp eina cinustu setningu úr þeim bókum. Þar cð því 
engin ástæða var til þess, að kalla þá fram sem vitni, fær sakbcri á- 
vítur hjá dómaranum fyrir það, að eyða tímanum mcð því, að kalla 
Þá fram. 

Þá eru eftir fjögur vitni, þeir Clemens frá Iióm, Barnabas, ller- 
mas og Ignatius. 

Enginn þeirra haföi minst á neitt hinna fjögurra guðspjalla eða 
nokkra aðra bók cður brcf nýja testamentisins, nema Clcmens. 
Hann hafði gctið fyrsta bréfs Páls til Corintumanna. En aftur fund- 
ust í i'itum manna þcssara ýmsar setningar, cr líktust sctningum úr 
guðspjöllunum. Málið var rcyndar ekki líkt, og setningarnar yfir 
höfuð styttri en í nýjatestamentinu. 

Af þessu geta mcnn nú dregið þá ályktun, að rithöfundar þcss- 
ir hafi séð annaðhvort sumar af bókum þessum eða þá aðrar líkar 
bækur. Sumar setningar eftir Krist gátu þeir íengið í munnmæla- 
sögum, en ekki allar, því að stundum segjast þeir liafa þær úr ritum. 
Þannig stendur í bréfl Barnabasar : “Eins og skrifað stendur : 
‘Margir eru kallaðir cn fáir útvaldir.’ 

Þetta er nú allur vitnisburðurinn frá fyrstu öld um ritvissu 
og áreiðanleik nýjatestamcntisins. Og hvað ætlið þér að mundi úr 
þvi gert fyrir rétti? Auk þess er mjög rnikill vafi á því, hver sé 
höfundur að hverri bók eður bréfi þessara vitna sjálfra. Menn deila 
um það, hver hafi skrifað brcf Barnabasar, og einnig hvenær það 
hafi skrifað verið, og eins um hina. 

En nú skulum vér taka það gilt, að þcssi rit þeirra Cleir.cns, 
Barnabasar, Hermasar og Ignatiusar séu ekta, og að setningar þær, 
er þeir hafa tekið upp úr nýjatestamentinu, sanni það, að bækur 
þessar hafi verið til við lok fyrstu aldar. En hvar er þá sönnunin 
fyrir því, hver skrifað hafi bækur þessar og hvcnær þær voru skrif- 
aðar ? Er það ekki öllum Ijóst, að þessar ganhatfir vsgru algerlega 



— 122 — 


ónógar, að sanna gildi bókanna í vanalegu deilumáli, þar sem að 
eins væri um eign að deila ? 

0g er það ekki fádæma barnaskapur af mönnum, að ætla sér að 
byggja eilífa velferð millíóna manna á jafn veikum þræði eins þess- 
um sönnunum ? Að segja, að sannanir þessar séu ónógar, er bið 
vægasta sem menn geta til orða tekið. iin það er með þetta eins 
og hvert annað sögulegt rit, að sannanir þessar eru ónógar til þess 
menn leggi trúnað á bækur nýjatestamentisins. 

Ef vér nú skoðum sannanir þær, sem felast í innihaldi bókanna, 
þá getum vér þó farið miklu sterkari eða frekari orðum um þær. 
Mótsagnirnar í hinum fjórum guðspjöllum eru svo mikilvægar, svo 
margar og stráðar um þau öll hér og hvar, að það er ekki of mikið 
sagt, að hvert eitt þessara fjögurra guðspjalla flytji mótsagnir, og 
þær mikilvægar, móti sjálf'u sér og öllum liinum. 

Eftir synoptisku guðspjöllunum : Lúkasar, Markúsar og Mat- 
theusar, átti kenslutími Krists að hafa verið að eins eitt ár, og er það 
vafalaust, að guðspjöll þessi flytja hinar eldri munnmælasögur. En 
eftir Jóhannesar guðspjalli átti Kristur að kenna á fjórða ár. Eftir 
ritum Irenaeusar, sem er einhver hinn elsti kyrkjufeðranna, átti 
Kristur að kenna í tuttugu ár, og vera 50 ára að aldri er hann var 
krossfcstur. 

Eftir Lúkasi er Jósep kominn af Natan syni Davíðs, en eftir 
Mattheusi er hann kominn af Salómon bróður Natans. 

Lúkas segir, að Kristur liafi fæðst í Bethlchem, ogþegar hreins- 
unartíma Maríu var iokið, þá hafi bamið verið flutt til Jerúsalem og 
sýnt þar opinberlega í musterinu. En Jlattheus segir, að engill 
guðs hafi komið til Jóseps í Betlehem, og varað hann við því, að 
Heródcs vildi ná barninu og deyða það. Sagði engillinn því Jósep, 
að taka barnið og móður þess og flýja til Egyftalands, og gerði Jósep 
það. Eftir sögn Lúkasar var Kristur opinberlcga borinn fram í 
musterinu, og hefði þá Heródes átt hægt með að finna hann, en eftir 
sögn Mattheusar áttu foreldrar hans að flýja með hann til Egyfta- 
lands. Nú gat hann ekki verið samtímis bæði í mustcriuu í Jerú- 
salem og á fióttanum til Egyftalands, og lilýtur því annarhvor, cða 
báðir, að segja rangt frí. 

í ritgerð sinni uin Lúkasarguðspjali, segir Schleiermacher: 
“Allar tilraunir til þess, að sameina þessar frásagnir, er mótmæla 
hver annari, virðast að cins vcra sjónhverílngar” ; og Schlesei macher 
var guðfræðingur mikill. 

Eftir sögn Mattheusar var Jesús fæddur á dögum Heródesar. 



— 123 — 


En eítir frásögn Lúkasar, fæddist hann níu árum eftir dauða Ilertí- 
desar. Og hvernig á að samrýma þetta, að Kristur haíi hæði í'æðst 
á dögum Heródesar og níu árum eftir dauða hans ? Það munu fáir 
reyna til að fá samræmi úr slíkri rétttrúnaðar-speki! 

Markús segir, að Ivristur hafl verið krossfestur á þriðju stundu, 
en Jóhannes segir að það hafl verið eftir sjöttu stundu. — Mattheus 
og Markús segja, að myrkur hafi verið yfir öllu landinu frá sjöttu til 
níundu stundar, en Lúkas segir að eins, aðsólin hafl myrkvast. 
Mattheus einn getur jarðskjálftans, að björgin hafl rifnað í sundur 
og graflrnar opnast. En þó að grafirnar opnuðust, þá komu hinir 
dauðu ekki út úr þeim fyr en eftir upprisuna. Þá koma þeir upp úr 
gröfum sínum og eru þektir af mörgum. Það er stundum ekki tal- 
in nein mótsögn fyrir einn, að segja frá því, sem aðrir þegja um. 
Þegar því ckki er um meira að gera, en einn hinn voðalegasta jarð- 
skjálfta, og að dauðir menn risu upp úr gröfum sínuin og gengu 
Jjósum logum um stræti borgarinnar og liittu kunningja sína, þá 
ættum vér að trúa Mattheusi til þess, að segja þctta satt, þó að liinir 
guðspjallamennirnir minnist ekkcrt á það ! ! ! 

Þá eru sögurnar um upprisuna ekki sjálfum sér samkvæmari. 
Jóhannes scgir, að ein kona hafl komið til grafarinnar, Mattheus 
segir, að þær liafi verið tvær, Markús fjórar, en Lúkas segir, að það 
hafl verið fjöldi kvenna. Allir nema Mattheus segja, að steininum 
liafl verið velt frá grafarmunnanum þegar konurnar komu að. Matt- 
hcus segir, að þegar konurnar komu að gröflnni, þá hafl komið jarð- 
skjálfti mikill, og að engill hafl komið af liimni ofan, velt steininum 
f'rá gröflnni og ávarpað konurnar. 

iMatthcus segir, að þær hafl séð ungan mann klæddan hvítum 
klæðum, cr þær iitu inn í gröflna. Lúkas segir, að hvítklæddu 
mennirnir liafl verið tveir, og frásaga Jóhannesar er í mörgu frá- 
brugðin allra hinna. 

Af þessu sést, að Mattheus talar um tvo jarðskjálfta, annan við 
krossfestinguna en hinn við upprisuna. Ef mei.n bera nú saman 
trúverðuglcik bóka þeirra, sem aliar eru óáreiðanlegar, þá er fijót- 
séð, að Mattheus er óáreiðanlegastur þeirra allra. Höfundur sá 
minnist á ýmsa spádóma og sagnir úr gamlatestamentinu, sem aldrei 
hafa til vcrið, en á öðrum stöðum rangfærir liann, umsnýr gjörsam- 
lega og leggur ranga þýðingu í það, sem sagt lieflr verið. 

Ilöfundi þessum er og sérstaklega gjarnt til þess, að sjá missýn- 
ingar. Þegar hann segir frá manni þeim liinum djöfulóða, er koin 
út úr gröfum Jauðra manna (Matth. 8, 28), þá sér hann tvo, ólma 



— 124 


mjög, cn Markús og Lúkas sjá að eins einn. Þegar liinn biindi var 
læknaður í Jerikó, þ4 verða þeir tveir bj\ Matth. 

Markús og Lúkas segja, að Jesús hafi sent tvo lærisveina sína 
til þess, að sækja fola bundinn og færa sér hann, að ríða ú inn í 
borgina. En Matth. segir, að þcir haíi farið og sökt ösnu bundna og 
fola hj4 henni. Og þegar þeir loks koniu mcð gripina, þá lætur 
Mattheus Krist ríða báðum í einu (! !) : “Altþetta skeði svo að upp- 
fyltist það, er spámaðurinn segir: sjá, þinn konungur kcmur til þín 

liögvæi', riðandi ösnu og fola hennar.Lærisveinarnir færðu þang- 

að ösnuna og folann og lögðu á þau klæði sín, cn hann steig á bak.” 
(Matth. 21., 5.-7.) 

Þetta, að ríða báðurn í einu, er íþrótt, sem ekki gera aðrir, en 
trúðar, en ástæðan til að eigna Kristi þcssa list, er augljós. Það var 
náttúrlega gert ti! þess, að spádómurinn skyldi rætast. En það var 
ekki með neinu móti liægt að komast í kring um spádóminn, hann 
var svo slcýr og ótvíræður. 

Af öllum þessum sönnunum er það nú fyllilega Ijóst, að bækur 
nýjatestumentisins, og þó cinkum guðspjölliu fjögur, scm mcstu 
varðar um, cru allar óárciðanlcgar, ósamkvæmar og ósennilegar. 

Ilvað hinar ytri sannanir sncrtir—vitnisburði kyrkjufcðranna— 
þá er liið vægasta, sem um þær verður sagt, að þær séu alls ónógar. 
En hvað hinum innri sönnunum líður — innihaldi bókanna—þá eru 
þær svo fuliar af vitleysum og mótsögnuin, að íyrir það verða bæk- 
urnar ótrúlegar og óáreiðanlcgar, ekki einungis scm guðdómlcgur 
innblástur, heldur jafnvel scm söguleg rit; það er ckki hægt, með 
neinum rökum, að skoða þær öðru vísi en scm þjóðsögur ogæfinlýri. 


UNIVERSALrSTAR. 


Nafnið ‘universalist’ cr úr latínu komið, og táknar þá, scm frúa 
því, að allir verði sáluhólpnir. 

Margir af hinum elstu forsprökkum kristninnar trúðu því, að 
allir menn yrðu sálrhólpnir. Einna merkastur þeirra var Origenes 
kyrkjufaðir í Alexandriu (185—254 e. K.) Út af því risu deilur 
mildar. Augustinus kyrkjufaðir var harður á móti því, og kallaði 
þá sem því héldu fram, trúvillumcnn, og cftir baráttu nokkra urðu 
skoðanir hans ofan á. Ilcyrðist svo ekki gctið skoðana þessara um 
írolsun allra, fyr en eftir siðabótina og aldrei að marki fyr cn á 
næstliðinni öld. Það var James ltelly, sem fyrstur roanna kom 




•— 125 


fram með kenningar þessar. Var hann einn af Mctliodistaflokki 
Whitefields, Calvinskur i anda sem þeir. I skoðun sinni uin útvaln- 
inguna fór liann svo iangt að segja, að guð mundi sjíí svo um, að 
allir yrðu sáluhólpnir. Af íitum hans snérist maður einn að nafni 
John Murray, og varð hölundur flokks þess sem síðan er neíndur : 
“Universalistar.” Iíeyndar höfðu ]:eir Mayhew og Chauncy frá 
Boston prédikað þcssu líkt um miðja öldina. 

Murray kom frá Englandi og lenti í Ameríku 1770, og stofnaði 
hina fyrstu universalistakyrkju í Glouchester, Mass., árið 1779; varð 
hann svo prestur við kyrkju eina í Boston 1793, og var þaðtil dauða 
síns, 1815. Fylgdi liann skoðunum Eellys, að menn væru útvaidir 
til eilifrar sælu þcgar í þessu lífl, og færu þeir allir til sælunnar bú. 
staða þegar eftir dauðann. Hinir, sem ekki voru útvaldir, áttu að 
hreinsast í eldi til dómsdags, þá urðu þeir frelsaðir fyrir friðþægingu 
Krists. Elhanan Winchester frá Philadelphia, kendi, að lneinsun- 
artími þessi væri náiægt 44 þúsund ár. Murray trúði á þrenning- 
una á sama hátt og Sabellius, nefnilega að guð opinberaði sig á 
þrennan hátt, en greindist ekki að í þrjár persónur. IJann var 
þannig fullkominn Calvinstrúarmaður að öðru en því, að hann lét 
útvalninguna ná til allra. 

Þegar llosea Ballou kom til sögnnnar 1790 byrjaði nýtt tíma- 
bil í sögu universalista. llann kendi, að í öðru lífi væri engin hegn- 
ing fyrir aðrar syndir en þær, sem framdar væru cftir dauðann. Al- 
þýðu féll betur kenning þessi, cn kenning Murrays, og óx flokkur 
lians mikið. Þó voru nokkrir í flokknum, er héldu fast trú sinni á 
hegning eftir dauðann fyrir syndir drýgðar í þessu lífi, og þeirri 
skoðun lieldur flokkurinn enn. — Fáir munu þcir úníversalistar, ef 
þeir eru nokkrir, scm trúi því, að allir menn verði hólpnir strax 
cftir dauðann. 

Kenningar universalista byrjuðu þannig sem Calvinstrú, en 
hafa með tímanum alveg breytst, og eru nú orðnar því nær alveg 
eins og kenningar unitara. Eins og í öllum trúardeildum eru þar 
tveir flokkar, annar aíturhaldsflokkur, cn hinn frjálslegur, og fer 
liinn síðarnefndi óðum vaxandi. 

Árið 1803 tóku þeir saman játningu sína; var þá Murray lif- 
andi og ber játningin vott um, að þeir hafi verið að samlaga hina 
gömlu og nýju trú. Þrjár helstu greinar hennar eru á þessa ieið: 

1. gr. Vér trúum, að heilög ritning, hið gamla og nýja testa- 
menti, innihaldi opinberun guðs, skyldur, laun og ákvörðun manna. 

2. gr. Vér trúum að guð sé eirín, og eðli hans kærleikur, opin- 



— 126 — 


beraður í drottni Jesú Kristi, fyrir hinn eina heilaga anda náðarinn- 
ar, sem að lokum muni gera alla menn heilaga og sæla. 

3. gr. Vér trúum að hedagleiki og sönn íarsæld sé óaðskiljan- 
lega samtengt, og að trúaðir ættu að keppa eftir reglusemi og fremja 
góð verk, því að þessir hlutir eru góðir og ákjósanlegir. 

Hvað biblíuna snertir, þá eru skoðanirnar mjög víðtækar. Ilin- 
ir ströngustu hafa lengst af skoðað hana guðs óskeikanlegt orð, en 
hinir frjálslyndari, sem einlægt hafa verið í meiri liluta, og einlægt 
verða fleiri og fleiri, skoða hana sem safn af framhaldandi opinberun 
og þ i skeikula og ófullkomna. Alment neita þeir þrenningunni, og 
trúu því, að Kristar hafi maður verið, en skoðanamunur er, að hve 
miklu leyti hann hafl verið guðlegum gáfum gæddur. 

Iívað líflð eftir dauðann snertir, þá trúa þeir, að þeir, sem ekki 
eru nægilega hreinsaðir hér gegnum þrautir og þjáningar, þeir eigi 
fyrir höndum, að hreinsast í öðru lífi. 

Stjórnarfyrirlcomulag þeirra er að vísu nokkuð svipað og hjá 
Congregationalistum, en þó ekki alveg eins; líkist einnig að sumu 
leyti Presbyteriönum. Æðsta úrskurðarvald heflr “General Con- 
vention” ; mæta á þingi því fulltrúar frá ríkjaþingunum (State Con- 
ventions). Á þessum ríkjaþingum mæta frá söfnuði hverjum prest- 
urinn, tveir fulltrúar og einn fulltrúi fyrir hvert hálft hundrað, þcg- 
ar safnaðartalan er yflr 50 manns. 

Universalistar eru algerlega ameríkanskir, þar sem að eins tvö 
smáfélög eru utan Ameríku, í Skotlandi. Árið 1889 voru í Ameríku 
721 söfnuðir með 38,780 safnaðarlimum, er áttu nær $8,000,000 í 
kyrkjueignum. Á sunnudagaskóla þeirra gengu 53,000 ungmenni. 
Flestir eru þeir í Massacliusetts, New York, Maine, Vermont, Ohio 
og Illinois. Ekki fjölga þeir eins mikið og unitarar nú. Þeir hafa 
9. guðfræðisskóla, 5 Colleges, 5 Academies og 7 vikublöð og mánað- 
arblöð auk sunnudagaskólablaða. 

Til samans eru universalistar og unitarar kallaðir: Liberal 
Christians, hinir frjálskristnu menn. Er sára lítill munur á skoðun- 
um þeirra nú orðið. Hvorutveggja hafa breytt nokkuð skoðunum 
sínum frá því fyrsta. I fyrstu byrjuðu unitarar með því, að neita 
guðdómi Krists, en trúðu á víti og bókstaf. Svo fór bókstafurinn og 
víti smámsaman og þeir trúðu sáluhjálp allra manna. Universalist- 
ar byrjuðu aftur með því, að neita helvíti, en trúðu á bókstaf ogguð- 
dóm Krists. Smámsaman sáu þeir, að bókstafurinn gat ekki staðist 
og guðdómur Krists hafði ekkert að þýða, enda gat ekki staðist lield- 
ur og féll svo hvorttveggja úr trú þeirra. Skoðanir flokka þessara 
nálgast ár frá ári, og má nú heita, að ekki skilji þá annað, en nöfnin. 



— 127 — 


LÍFIÐ OG GRÖFIN. 

Eftir Jón Kjæenbsteð. 

Hvað er lífið ? Djúp, sem fáa dreymir 
hve dýrðlegt er á lífsins hinstu nótt. 
Hvað er lífið ? Afi, sem áfram streymir 
eftir hoði drottins liægt og hljótt. 

Hvað er lífið ? Ljóssins fvrsta merki, 
léttur geisli himin-djúpi frá. 

Ilvað er lífið ? List í drottins verki, 
lærdóms-gáta’, er enginn ráða má. 

Oft finst oss lífið langvinn sorgar-vaka, 
Ijóssins geisla byrgja harma-ský, 

Sorg og gleði sífelt endurtaka 
svipir timans brjósti mannsins í. 
Stundum glóir gleðin skært i barmi 
og gullnum rósum klæðir lifsins veg. 

En stundum tindra tár af Ijósum hvarmi, 
tíðin er svo misjaínt breytileg. 

Ilver er læknir — iæknir þeirra meina, 
er iöngum nísta hjartans æðar hart ? 

Það ertú geigvænt grafardjúpið eina, 
er geymir þögult næturmyrkrið svart. 
Þú sýnist grimt, en geymir þó hið besta, 
er gieðisnauðir öðlast getum vér: 

Það, að hverfa’ og fastan blund að festa, 
er fegins-ljóma ber í skauti sér. 


Kaílar úr bréfum til ritstjórans. 

Gimli, Man., 25. Ág. 1895. 

Góði vin.Mjög vel líkar mér Dagsbrún yfir höfuð, síðan þið 

fóruð að gefa liana út þarna uppfrá, og óska ég henni langra lífdaga. 

Jlallson, JV. D., 1. Sept. '95. 

.Mjög er ég ánægður með ritdóm yðar um fyrirlestur séra Fr. 

Það var sannarlega ekki vanþörf á, að andæfa honum opinberlega, og 
skil ég ekki í öðru, en að þessi ‘‘kritik’’ yðar opni augun á þeim, sem lesa 
Dagsbrún, og að þeir verðf nokkuð stirðari í taumi eftirleiðis. 







Mouhtuin,.N. D ., 4. Sej)/. 

Kæi'i vin.Ég hefi lengi furðað mig á því, að þú skyldir ekki 

sv.ira öfgum og ósarmindum prestanna. Ég var farinn að halda, að þú 
þyi ðir ekki að eiga við þá, en nú sé ég að þú ert kominn á stað, og líkar 

mér vel, og inretti þó held ég taka fult svo djúpt í árinni sumstaðar. 

Halt þú bara áfram í sama horfi. 

( Vér cruin þessum heiðruðu bréfriturnm þakklátir fyrir hlýleg um- 
ma.li um Dagsbiún, og skulum framvegis reyna eftir fremsta mogni að 
vei ðskulda þau. — liitatj .] 


TIL MINNIS. 


Kaupendur hér i brenum, som ekki hafa þegar borgað oss Dagsbrún 
þ. á., vildum vér biðja, að gjöra það svo fljótt, sem ástæður leyfa. 

Eftirfylgjandi menn hafa góðfúslega lofað, að liafa á hendi úlsölu 
og innköllun fyrir DAGSnutiN hver í sínu bygðarlagi : 


Minneota, Minn.: 

krr. G. A Dalmann, 
Hallson N. Dak.: 

Mr. Thorl. Thorfinsson. 
Mountain, N. Dak,: 

Mr. Björn Halldórsson. 
Mr. Br. Brynjólfsson. 
Pembina, N. Dak.: 

Mr. B. P. Jósafatsson. 
Spanish Eork, Utah : 

Mr. Einar H. Jolinson. 
Seattle, Wash.: 

Mr. Gísli Sæmundsson. 


Victoria, B. C.: 

Mr. Ásgeir J. Lindal. 
Tindastóll, Alta : 

Mr. St. G. Stephansson. 
Selkirk, Man.; 

Mr. Baldvin Helgason. 
Westbourne, Man.: 

Mr. Ingimundur Ólafsson. 
Gimli, Man.: 

Mr, J. P. Sólmundsson. 
Húsavík, Man.: 

Mr. Stefán Ó. Eiríkssön. 


Eleiri innköllunarm. verða augl. síðar. 
Kaupendur vorir geta því greitt andvirðið, annaðhvort til þessara ofan- 
greindu manna, eða sent það, í Jieyistered I.etter eða P. 0. Mnney Order , 

beint til M. Fjeturssonar, 

P. 0. Box 305, Winnipeg, Man. 


Munið eftir því, að vér pefum nýjum kaupendum að Dagsbrún fjögur 
smákver, cftir ágætis höfunda, þýdd á íslenzku. (Sjá Dngsbrún, Nr. 7). 
Sýnisblöð send ókeypis hverjura sem þess óskar. 

Haldið þér ekki að frændur yðar og vinir á Islandi befðu gagn og gam- 
an af að lesa Dagsbrún ? Að eins 75 c. árgangurinn lieimsendur til ísl. 


Gefið út af Únítarasöfnuðinum í Winnipeg. 
Ritstjóri : MagnúS J. Skaptason. 

538 Notre Dame Ave. 

Péhirðir og afgroiðslumaður : Magnús PÉtuesson. 
001 Ross Ave., Winnipcg. 


Hbimskringla Prtg. & Phul. Co. 




